cyngor LU 


peth | advice 


Ymateb i Flaenoriaethau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar gyfer y Pwyllgor lechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon Awst 2016 


1.0 Cyflwyniad 


1.1 Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn croesawu'r cyfle i helpu i lywio blaenraglen 
waith Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynullid 
Cenedlaethol Cymru yn ystod y 5ed Cynulliad, yn enwedig yn ystod y 12-18 
mis nesaf. 


1.2 _ Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi llunio adroddiad o'r enw ‘Paying for and 
accessing social care in Wales: a people's perspective'. Mae'r adroddiad yn 
tynnu sylw at nifer o feysydd sy'n peri pryder, ac eir i'r afael â rhai ohonynt 
wrth i Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 
GCLl 2014) gael ei chyflwyno. Fodd bynnag, mae yna nifer o feysydd sydd 
angen rhagor o sylw neu sydd angen eu monitro'n barhaus fel yr amlinellir 
isod. 


1.3. Gofynnwn i'r pwyllgor ystyried y canlynol fel rhan o'i raglen waith: 


e pa mor effeithiol yw'r gwasanaethau Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor o 
ran bodloni gofynion Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor 
Cymru (FfSAGCh) a bod y wybodaeth a ddarperir o ansawdd sydd wedi'i 
sicrhau; 


e_ adolygu nifer y ceisiadau a geir ar gyfer ailasesu dan Ddeddf GCLl 2014 ac 
ystyried yr angen am broses apêl; 


e_ ymchwilio i'r system ar gyfer talu am ofal yng Nghymru; 


e adolygu pa mor effeithiol y bu Llywodraeth Cymru wrth fynd i'r afael â 
materion iechyd meddwl; 


e nodi a hyrwyddo arferion gorau ym maes gofal cymdeithasol; 


e_ cadw golwg fanwl ar y gwaith o weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol 2015. 


Argymhellion blaenraglen Cyngor ar Bopeth Cymru 


Gwybodaeth a Chyngor 


1.4 


1.5 


Rydym yn croesawu'r gofyniad dan Ddeddf GCLI 2014 i awdurdodau lleol 
sefydlu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh). Ystyrir y 
gwasanaethau'n ganolog i lwyddiant y broses o bontio i'r system gofal a 
chymorth dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
Mae cod ymarfer Rhan 2 Deddf GCLl 2014 sy'n cynnwys y gwasanaethau 
GCCh yn rhoi pwyslais ar sicrhau bod y gwasanaethau'n hygyrch, ac rydym 
yn cefnogi hyn yn llwyr. Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn credu y dylid parhau 
i adolygu hyn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau'n gwbl hygyrch, 
yn enwedig ar gyfer y rhai sydd wedi'u hallgau'n ddigidol er mwyn sicrhau nad 
yw'r newid yn niweidiol iddyn nhw. 


At hynny, mae'n ofynnol i wasanaethau GCCh fodloni safonau cenedlaethol ar 
gyfer darparu gwybodaeth a chyngor fel y nodir yn y Fframwaith Sicrhau 
Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer Cymru. Credwn y dylai'r Pwyllgor 
ystyried pa mor effeithiol yw'r gwasanaethau GCCh o ran diwallu gofynion y 
FfSAGCh a bod y wybodaeth a ddarperir o ansawdd sydd wedi'i sicrhau. 
Dangosodd ein gwaith ymchwil nad oedd pobl yn gwybod lle i fynd i gael 
mynediad i wybodaeth a chyngor a'r ffordd orau o ddefnyddio'r wybodaeth a'r 
cyngor i'w helpu. Bydd sicrhau bod y gwasanaethau GCCh yn hawdd eu 
cyrraedd a darparu gwybodaeth a chyngor y mae ei ansawdd wedi'i sicrhau 
yn allweddol i lwyddiant Deddf GCLl 2014. 


Apeliadau a Chwynion 


1.6 


1.7 


Mae gweithdrefnau clir a hygyrch ar gyfer apelio a chwyno yn hanfodol er 
mwyn sicrhau bod gwybodaeth a gwasanaethau'n diwallu anghenion y bobl 
sy'n eu defnyddio a nodi unrhyw broblemau neu faterion sydd angen mynd i'r 
afael â nhw. Yn wahanol i Ddeddf Gofal Lloegr 2014, nid yw Deddf GCLl 
2014 yn cynnwys proses apelio, ond gall unigolion ofyn i benderfyniadau ar 
sail cymhwysedd gael eu hadolygu neu eu hailasesu mewn rhai 
amgylchiadau. Credwn nad yw hyn yn ddigonol ac ni fydd yn sicrhau y bydd 
pobl sydd angen cymorth yn cael y cymorth hwnnw ar yr adeg gywir. 


Mae ein gwaith ymchwil yn dangos bod pobl yn amharod i apelio yn erbyn 
penderfyniad neu wneud cwyn am benderfyniadau'n ymwneud â 
gwasanaethau gofal cymdeithasol neu wasanaethau cyhoeddus yn fwy 


1.8 


cyffredinol, ac ni fyddant yn debygol o ofyn am ailasesiad. Credwn y gallai hyn 
gael effaith negyddol ar iechyd a lles pobl. 


Amlygodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y 4ydd Cynulliad yr angen i 
fonitro'r ffordd y caiff Deddf GCLI 2014 ei rhoi ar waith yn ofalus. Ymrwymodd 
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y 
pryd, i werthuso'r Ddeddf yn ystod y Pumed Cynulliad, gan ganolbwyntio ar 
asesu a chymhwysedd er mwyn pennu a yw'r amcanion yn cael eu cyflawni. 
Credwn y dylai'r pwyllgor flaenoriaethu hyn a chytuno ar amserlen i'w 
hadolygu, gan gynnwys nifer yr ailasesiadau y gofynnir amdanynt neu a 
gwblheir. 


Talu am ofal 


1.9 


Mater arall i'r Pwyllgor ei ystyried yw'r ffordd y telir am ofal preswyl yng 
Nghymru. Roedd y mater hwn i fod i gael ei ddiwygio ym mis Ebrill 2016, fodd 
bynnag, arweiniodd oedi yn y broses ddiwygiadau yn Lloegr a'r gwaith diwygio 
sy'n dal i fod ar waith i'r system les at gyhoeddi bod yna oedi i ddiwygiadau 
yng Nghymru. O gofio bod disgwyl i nifer y bobl sydd angen gofal mewn 
lleoliad preswyl gynyddu'n sylweddol, mae Cyngor ar Bopeth yn credu y 
dylai'r pwyllgor ymchwilio i'r system o dalu am ofal, gan ddefnyddio tystiolaeth 
bresennol i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru o ran symud diwygiadau 
yn eu blaen cyn mis Ebrill 2020 pan fydd disgwyl i Lywodraeth y DU gyflwyno 
newidiadau i Loegr. 


Iechyd Meddwl 


1.10 


Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw gwella iechyd a lles meddyliol pobl 
yng Nghymru. Dylai'r pwyllgor ystyried pa mor weithredol y mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod wrth fynd i'r afael â'r flaenoriaeth hon ac ystyried beth arall y 
gellir ei wneud er mwyn sicrhau bod gwasanaethau ledled Cymru gan 
gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, cymorth gallu ariannol, darpariaeth 
cam-drin domestig a chymorth i ddioddefwyr yn cael eu hintegreiddio er mwyn 
cael gwybod pwy sydd â phroblemau iechyd meddwl a rhoi cymorth iddynt. 


Yn ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynllun cyflawni ar 
gyfer iechyd meddwl gwnaethom ofyn am i'r cynllun cyflawni gael ei 
ddiweddaru i gynnwys: 


Croesgyfeirio cliriach i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) a Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) lle y bo'n briodol, gan roi sylw penodol i'r canlynol: 


e Cael gwybod pwy sy'n dioddef trais domestig yn ystod beichiogrwydd 
a'r cyfnod amenedigol a rhoi cymorth iddynt er mwyn sicrhau eu bod yn 
cael y cychwyn gorau mewn bywyd. 


e_ Y dyletswyddau newydd ar awdurdodau lleol i asesu a chynorthwyo'r 
rhai ag anghenion gofal cymdeithasol a lles yn yr ystâd ddiogeledd 


e Rôl newydd gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth i hybu 
iechyd a lles 


1.13. Cynnwys gwasanaethau cyngor, gwybodaeth a chymorth dyled a 
budd-daliadau lles fel dull ataliol, ac yn wyneb diwygiadau lles, lliniaru'r 
effeithiau ar bobl â phroblemau iechyd meddwl. 


Rhannu Arferion Da 

1.14 Yn ystod ein gwaith ymchwil, gwelsom enghreifftiau o arfer da, ac er bod yna 
rai fforymau i'w cael eisoes ar gyfer rhannu arfer da, teimlwn y gellid gwneud 
rhagor i dynnu sylw at yr enghreifftiau gorau o'r prosesau a'r arferion sy'n 
gwella darpariaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru a'u rhannu gan fod hyn 
hefyd yn galluogi ymarferwyr a'r cyhoedd i ddysgu am y profiadau a'r ffyrdd 
gorau o weithio a'u rhannu. Gallai'r pwyllgor fod yn eiriolwr dros annog y 
gwaith o rannu arferion gorau ac ystyried y ffyrdd gorau o hyrwyddo'r 
enghreifftiau hyn ledled Cymru. 


Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

1.15. Mae dangosyddion cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
wedi'u cytuno erbyn hyn, bydd y gwaith o graffu ar y dangosyddion yn 
hanfodol wrth helpu i lywio'r cerrig milltir cenedlaethol. Yr hyn sy'n arbennig o 
bwysig yw effaith cynhwysiant/gallu ariannol ar iechyd a lles pobl. Dylai'r 
pwyllgor gadw golwg fanwl ar y dangosyddion lles a chraffu ar ymateb 
Llywodraeth Cymru iddynt, gan gynnwys yr angen i ddiwygio dangosyddion a 
gweithredu newidiadau polisi lle bo angen. 


Rhaglen waith tymor hir 

1.16 Rydym yn cefnogi'r meysydd a amlinellir yn y rhaglen waith tymor hir ar gyfer 
y pwyllgor, yn benodol, y gwaith o integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol a gofal sylfaenol, a chaethiwed i hapchwarae, gan gynnwys 
darparu gwasanaethau cymorth, a'r camau y gellid eu cymryd i leihau niwed. 


1.17 


Mewn blynyddoedd diweddar, mae hapchwarae wedi gweddnewid yn llwyr, yn 
2016 mae ar gael 24/7 ac fe'i hystyrir yn fath derbyniol o weithgarwch 
hamdden. Mewn cyfnodau o galedi, mae grwpiau agored i niwed yn fwy 
tebygol o droi at ymddygiad peryglus fel ffordd o ddianc o'u sefyllfa neu i 
ariannu eu ffordd o fyw. Mae Cyngor ar Bopeth Casnewydd yn cynnig 
Gwasanaeth Cymorth Hapchwarae gan ddarparu cyngor a gwybodaeth am 
ddim i unrhyw un sy'n poeni am hapchwarae. Mae'r gwasanaeth ar gael i'r 
rhai sy'n wynebu problemau gyda hapchwarae, teulu a chyfeillion ac unrhyw 
un a allai fod mewn perygl o ddatblygu problem. Byddem yn hapus i drafod y 
gwasanaeth hwn yn fanylach â chi petai gan y pwyllgor ymholiad am 
gaethiwed i hapchwarae. 


Cymorth ar Bopeth Cymru 


1.18 


Mae Cyngor ar Bopeth yn elusen annibynnol sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, 
gan weithredu fel Cyngor ar Bopeth Cymru yng Nghymru gyda swyddfeydd 
yng Nghaerdydd a'r Rhyl. Mae yna 19 cangen leol o Cyngor ar Bopeth yng 
Nghymru, ac mae pob un ohonynt yn aelodau o Gyngor ar Bopeth Cymru, 
gan ddarparu gwasanaethau o 375 a mwy o leoliadau. 


Dau nod gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yw: 


e darparu'r cyngor sydd ei angen ar bobl ar gyfer y problemau y maen 
nhw'n eu hwynebu 
e gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl 


Mae'r cyngor y mae'r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn ei ddarparu am ddim, 
yn annibynnol, yn gyfrinachol, yn ddiduedd, ar gael i bawb waeth beth fo'u hil, 
rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oedran neu genedl igrwydd ac 
mae ei ansawdd wedi'i sicrhau. 


Mae gan y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth gyfrifoldeb i gynrychioli defnyddwyr 
yng Nghymru o ganlyniad i newidiadau Llywodraeth y DU i dirwedd defnyddwy 
'. Ers 1Ebrill 2014 mae hyn yn cynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau 
statudol i gynrychioli defnyddwyr gwasanaethau post ac ynni. 


1 Ar 1 Ebrill 2013 trosglwyddwyd cyfrifoldeb dros gynrychiolaeth defnyddwyr o Defnyddwyr Cymru i'r 
Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth (gan gynnwys Cyngor ar Bopeth Cymru) yn dilyn adolygiad Llywodraeth 
y DU or tirwedd defnyddwyr. O 1 Ebrill 2014 mae hyn yn cynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau 
statudol i gynrychioli defnyddwyr y swyddfa bost ac ynni. 


Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â: 


Michelle Lewis e-bost : michelle.lewis(Ocitizensadvice.org.uk 
Swyddog Polisi 
Cyngor ar Bopeth Cymru 


